^anreininijin. 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirkju og Icristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. Jcirlcjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓIiI JÓN BJAJINASON. 

1 8. árg. WINNIPEG, MAÍ 1903. nr. 3. 


Sálmr 

út af Jóh. 15, 12—17—eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag: Þökk s<5 þér góð gjörð.) 

1. Eitt er hið œSsta 
allra boðorðanna, 
helgasta, hæsta : 
hjartans ástin sanna. 

Ekkert annað sýnir 

eins guös kærleik sannan. 

Elskið hver annan. 

2. Fórn hér að finna 
fagra svo er eigi 
sem vegna sinna 
sjálfr maðr deyi. 

Ekkert eins vel sýnir 
ást og kærleik sannan. 

Elskið hver annan. 

3. Bróðir vor blíði 
bezta dœmi léði: 
lét fyrir lýði 

lífið sitt með gleði. 

Ekkert annað sýnir 
eins hans kærleik sannan. 

Elskið hver annan. 

4. Viljirðu vera 

vinr guðs og manna, 
gott ber að gera, 


34 


gæta boðor 5 anna. 

Ekkert annaö sýnir 
eins þinn kærleik sannan. 

Elskið hver annan. 

5 - Vinir þá veriö, 

vægið, líknið, blessið, 
byrðar hins berið, 
bjargið, svalið, hressið. 

Ekkert eins vel sýnir 
yðar kærleik sannan. 

Elskið hver annan. 

Hvað bjuggust Gyöingar viö aö Messías yröi ? 

Eftir próf. George B. Stevens. 

Hin alþýðlega kenning Gyðinga urn Messías samsvarar 
hugmynd þeirri, er þeir almennt gjörðu sér um guðs ríki. 
Messías skyldi verða sá, er innleiddi þá stjórn farsældar og 
friðar. Að því leyti, sem um guðs ríki var hugsað á verald- 
legan hátt eða eins og jarðneskt konungsveldi, fékk kenningin 
um Messías samskonar blæ. Ef þetta sérstaka ríki átti aö 
verða veraldlegt stórveldi, þá hlaut Messías að verða verald- 
legr stjórnari eða þjóðhöfðingi. þessa vegna finnum vér, að 
eftir að langt líðr fram í sögu Gyðinga er þar aðallega hugsað 
um persónu og verk Messíasar í þessu ljósi. Því var trúað, 
að hann myndi standa fyrir almennri uppreisn hins útvalda 
lýðs gegn yfirráðum hins rómverska heimsríkis, slíta af Gyð- 
ingum hið hataða ok þeirrar harðstjórnar og kúgunar og binda 
þá saman undir þeirra eigin stjórn og á þann hátt gjöra þá 
sæla og volduga. Messías skyldi um fram allt verða sigrsæll 
leiðtogi og hershöfðingi þjóðarinnar. Undir hans stjórn 
skyldi sorgir þeirra og þjáningar hætta, irindælt ríki hamingju 
og friðar hjá þeim sett á stofn, og hinar björtu vonir ísraels 
um ókornna gullöld fullkomlega ná að rætast. 

I kenningum hinna miklu spámanna gamla testamentis- 
ins hafði Messíasi verið lýst sem andlegum lausnara og frels- 
ara. Eigi þó svo að skilja, að verk hans skyldi verða að eins 
andlegs eðlis. Það skyldi í því verki verða tekið tillit til lífs- 



35 


ins hér, og þaö skyldi miöaö við ástœður manna, aö-’þvfer 
hagsæld þeirra og velgengni snerti, hér á jöröinni. Þaö skyldi 
hafa þýöing fyrir hið jarðneska félagslíf manna; en sú hliö 
verksins, sem mest áherzla var lögð á, snerti samband manns- 
ins við guö, hina trúarlegu velfarnan og framför mannkyns- 
ins. Messías var sá, er kenna skyldi mönnum að þekkja og 
elska guö og aö þjóna honum, og með sínu eigin lífi skyldi 
hann sýna þá fullkomnu helgan og-þjónustu, sem mönnum 
bæri að láta koma fram í lífi sínu, guði til handa. En þegar 
tímar liöu fram, varð veraldlega hliðin á verki Messíasar aðal- 
atriðiö í huga Gyðinga. Hið andlega og spámannlega hlut- 
verk hans þokaöi þar algjörlega fyrir hlutverki hans sem 
stjórnara og leiðtoga í jarðneskum efnum. Frelsanin, sem 
búizt var viö að hann myndi veita mönnum, snerti miklu 
fremr stjórnmála-ástandið en hinn andlega hag þeirra. 


Samkvæmt þessu tökum vér eftir því, að á þeim tíma, 
er Jesús kom fram, var aðal-atriðið í Messíasar-hugmyndinni 
hjá öllum þorra fólks það, að hann ætti aö veröa jarðneskr 
drottinn og konungr. Draumar um jarðnesk völd og jarð- 
neska dýrð fylltu sálir almennings á þeirri tíö. Menn voru 
nú ekki lengr til þess fœrir að útþýöa lýsingar gamla testa- 
mentisins á persónu og verki Messíasar í sama skilningi, 
sem ráðiö hafði hjá þeim mönnum, er upphaflega höfðu borið 
þann boðskap fram. Þar sem í spádómsbók Esajasar eru 
sýndar þjáningarnar, sem þjónn drottins tekr út, þá var 
því annaðhvort alls ekki sinnt, eða það var með hugviti 
miklu útþýtt svo, að það varð að engu. Gyðingar trúðu 
ekki á holdsvistardögum Jesú á líðanda og deyjanda Messías. 
Það var gagnstœtt gjörvallri hugmynd þeirra um persónu og 
hlutverk Messíasar, að hann biði ósigr og yrði að lokum að 
þola smánarlegan dauða. Hvernig gat það verið, að slíkar 
þjáningar biði hans, þar sem hann var af guði fyrirhugaðr 
sem hinn sigrsæli forvígismaðr þjóðar sinnar ? Hvernig gat 
hann látið fyrirheitið um frelsan rætast, ef hann legði sjálfan 
sig undir dauðahegning? 

Sannfœringin um það, að Messías myndi eiga sigri að 



36 


hrósa og veröa konungr, láta óvini ísraels fara fyrir sér hall- 
oka, og leiöa þjóðina fram til dýrölegrar sigrsældar, magnað- 
ist stórum á árunum næstu áör en Ivristr birtist. Kúgan sú 
hin margvíslega og þjáning, sem þjóðin varð fyrir undir yfir- 
ráðum Rómverja, leiddi til þess mjög sterklega, að kenningin 
um hið fyrirheitna ríki guðs hjá Gyðingum varð veraldleg, en 
að sama skapi varð hugmynd þeirra urn Messías jarðnesk og 
náknýtt við stjórnmála-ástandið í föðurlandi þeirra. Svo 
gagnteknar voru hugsanir þeirra af þrautum þeim og hörm- 
ungum, er þeir sem þjóð urðu að sæta, að nálega ekkert 
annað kom fyrir þeim til greina en frelsanin frá hinu hataða 
harðstjórnarvaldi Rómverja. Það var ekki neitt undarlegt, 
þótt hugboðið, er þeir höfðu fengið að erfð frá feðrum sínum, 
um það að góð og sæl tíð væri í vændum, yrði að trú á það, 
að Messías hinn fyrirheitni myndi láta þá gullöld og sólöld 
upprenna yfir þá. Það var í alla staði eðlilegt, að aðal- 
atriðið í þeirri væntanlegu sælu myndi verða frelsan sú 
frá kúgan, sem þeir svo stöðugt voru neyddir til að hugsa 
um. Þegar allar ástœður þeirrar tíðar eru teknar til greina, 
þá verðr mjög auðvelt að gjöra sér ljóst, hvernig Messíasar- 
hugmynd Gyðingatrúarinnar gat breytzt svo ömurlega til hins 
verra sem reynd varð á, hvernig úr hinni himinháu andlegu 
hugsjón gömlu spámannanna gat orðið hin jaröneska stjórn- 
málahugmynd um persónu og verk Messíasar, sem alráðandi 
var, þegar Jesús kom fram í Gyðingalandi. 


Margt og mikið verðr fyrir oss í nýja testamentinu, sem 
ágætlega skýrir þessa alþýðlegu Messíasar-hugmynd hjá Gyð- 
ingum, er nú hefir verið bent á. Aðal-tilgangr freistingar 
Krists var, eins og margir hafa fyrir satt, sá, að hann skyldi 
þá skera úr því, hvort hann ætlaði sér að láta framkomu 
sína verða eins og almenningr ætlaðist til af Messíasi, ellegar 
sleppa þeirri hugsjón og ryðja sér aðra braut, sem stefndi 
miklu miklu hærra. Eitt atriði í kröfum þeim, er almenningr 
gjörði til Messíasar, var það,að hann framkvæmdi mikilfeng og 
hrífandi kraftaverk, að hann ynni sigr yfir óvinum sínum með 
því að láta birtast þau undr guðlegs máttar og valds, er 



37 


öllum œgöi. Hœglega má líta á freistingarsögu Jesú í eyði 
mörkinni eins og myndasýning þessarar hugmyndar. Láti 
Messías, ef Jesús í raun og veru er sú persóna, sjálfan sig 
falla niör at musterisbustinni; láti hann steinana í eyöimörk- 
inní verða að brauöum ; 1 áti hann fólkiö neyöast til að kann- 
ast viö vald hans og köllun með slíkum áhrifamiklum sýn- 
ingum hins guðlega máttar til að gjöra kraftaverk, svo mikl- 
um sýningum þeirrar tegundar, að enginn gæti skorazt undan 
að játa því, að hann væri hinn kjörni leiðtogi lýös drottins. 
Það er vel líklegt, að hugmynd sú, er Jóhannes skírari gjörði 
sér um Messías, hafi að ýmsu leyti verið í samhljóðan við 
þessar skoðanir. Hann lýsti Messíasi svo, aö hann bæri 
varpskúflu í hendi sér til þess að skilja hismið frá hveitinu og 
þannig að fullnœgja réttlætisdómi guðs. Hann myndi koma 
með voldugri auglýsing almættis-kraftar síns. Og víst er um 
það, að margir af lærisveinum Jesú gjörðu sér svona lagaðar 
hugmyndir um verk Messíasar. Þeir gjörðu sér von um háar 
tignarstöður í hcimsríkinu hans. Þeir bjuggust við því, að 
Ísraelsríki myndi verða endrreist. Aðferð sú, er Jesús í 
reyndinni hafði, til þess að útbreiða sannleik sinn og grund- 
valla ríki sitt, leiddi til stórkostlegra vonbrigða fyrir marga, er 
honum fylgdu. Þeir gátu ekki skilið, hvers vegna hann léti 
vera að gjöra það, sem þeir ímynduðu sér að hann væri ein- 
mitt kominn til að gjöra. 


,,Ætlar þú, herra!“ — spurðu þeir hann — ,,á þessum 
dögum að endrreisa Ísraelsríki?“ Hugsanir þeirra komust í 
hinn mesta rugling við það, að þeir sáu hann halda starfi sínu 
áfram án þess að fullnœgja neinu skilyrða þeirra, sem þeir 
töldu óhjákvæmileg fyrir því, að ríki hans gæti orðið stofn- 
sett. Hann myndaði engan stjórnmálaflokk ; hann hóf enga 
uppreisn ; gaf ekki leyfi til þess að sverði væri nokkurn tíma 
beitt ; skoraðist undan allri hluttöku í stjórnmálum. Þeir 
gátu ekki skilið, að ríki hans væri andlegs eðlis, og að mark- 
mið hans var það, að gjörast konungr yfir hinu innra lífi 
manna. Á milli hinnar almennu Messíasar-hugmyndar og 
þeirrar, sem hann hélt fram í kenning sinni og með verklegri 



38 


framkomu sinni, var djúp mikiö staðfest, sem hugsanir læri- 
sveina hans gátu meö engu móti brúaö. Þaö var aö eins 
smátt og smátt, undir leiðslu og upplýsing heilags anda, aö 
þeim tókst að komast í skilning um hina andlegu skoðan, er 
hann sjálfr hafði á ríki sínu og verki. 

En svo ófullkomin sem hugmynd almennings Gyðinga 
Var um köllun Messíasar, svo afar mikið sem bar á milli 
hennar og hinnar háleitu hugsjónar spámannanna því máli 
viðvíkjandi, þá var þó engu að síör sannleikskjarni í þeirri 
hugmynd. Það var sá sannleikr, að fagnaðarboðskapr Krists 
er fyrir þennan heim og hið jarðneska líf manna. Þótt and- 
legt sé, þá leiðir þó ekki af því, að það fagnaðarerindi sé 
óviðkomanda hinni margvíslegu skyldu og reynslu þessa lífs. 
Það er fagnaðarerindi, sem miðar að velfarnan mannfélags- 
ins, einnig að því er veraldleg stjórnmál snertir; en það 
er það fyrir þá sök, að á undan öllu öðru er það fagn- 
aðarerindi guðlegs lífs. Það er fagnaðarerindi fyrir mann- 
legt líf hið ytra af því að það er fagnaðarerindi fyrir 
mannlegt líf hið innra. Margir tilheyrendr Jesú gátu þó 
ekki skilið samband þessara tveggja hliða á kenning hans, 
eins og nú hefir verið á það bent. Þeim veitti ervitt að setja 
andlegu hliðina á undan hinni og að átta sig á því, að hið 
ytra og stundlega væri minna virði en hið innra og eilífa. 
Eitt af því, sem Jesús sí Og æ lagði svo mikið kapp á að koma 
til leiðar, var það aö gjöra mönnum unnt að skilja hið víð- 
tœka markmið verks hans og hina margvíslegu þýðing þess 
fyrir lífið, svo að þeir setti það fremst, sem er fremst, og 
þannig kepptist eftir velfarnan félagslífsins hið ytra með því 
að láta hjörtu sín og líf vera í samrœmi við hinn heilaga vilja 
og tilgang guðs. 

Ekki væri heldr rétt að segja, að Jesús sjálfr hafi ekki 
kennt neitt um sigr og tign Messíasar. Hann fór fullt eins 
sterkum orðum um heimsyfirráðin, sem hann átti f vændum, 
eins og nokkur af spámönnum gamla testamentisins. Hann 
hikaði sér ekki við að segja, að faðirinn hefði gefið allt í vald 
hans, alla hluti bæði á himni og jörðu. En hann átti að ná 
til þeirrar sigrvinningar ekki með því að seilast eftir verald- 



39 


legri upphefð, heldr á hinni guðlegu leið niðrlægingarinnar, 
með því að þjóna öörum og fórna sjálfum sér. Ekkert er 
meira einkennilegt við meðvitund Jesú og verk hans en það, 
hvernig hann sameinaði það, er virzt getr allra sundrleitast 
og gagnstœðast: dýpstu niðrlæging og auðmýking annars 
vegar, en hins vegar mestu upphefð og hátign. Líklegt er 
það, að nafnið , ,mannsins sonr' 1 , sein hann iðulega viðhafði 
um sjálfan sig, hafi hann af ásettu ráði tileinkað sér fyrir þá 
sök, að í því gátu eðlilega falizt báðar hugmyndir þessar 
runnar sarnan í eitt. Sumsstaðar í gamla testamentinu, þar 
sem orð þetta kemr fyrir, táknar það veikleik og niðrlæging, 
en annarsstaðar aftr á móti styrkleik og hátign. Nú sam- 
einaði Jesús í sjálfum sér þetta hvorttveggja á al-fullkominn 
hátt. Hann lítillækkaði sjálfan sig, og fyrir þá lítillækkan 
varð hann upp hafinn. Vegr hans til konungshásætisins var 
krossferillinn. Hann lagði sjálfan sig fram til fullkominnar 
fórnar, gjörðist þjónn annarra í dýpsta skilningi orðsins, til 
þess á þann hátt fyrir kærleik sjálfsafneitunar sinnar að verða 
dýrðlegr. Hann var hafinn upp á krosstré háðungarinnar, og 
fyrir þá sérstöku upphafning varð hann þess um kominn að 
draga alla menn til sín. 

Þetta sýnir oss, hvernig Jesús fullnœgir Messíasar- 
hugmynd gamla testamentisins og þeirri, er réð almennt í 
huga Gyðingaþjóðarinnar. I kenningum sínum og verklegri 
framkomu sinni heldr hann föstum aðal-sannleikanum, hinum 
andlega sannnleika þeirrar hugmyndar, en afklæðir hana 
öllum holdlegum og jarðneskum eiginlegleikum. Hann lyftir 
von ísraels upp í hærra veldi, hefr hana til nýrrar tignar, 
með því að gjöra það opinbert, að með verki hans skyldi 
fullnœgt verða miklu œðra tilgangi guðs en Gyðingalýð nokk- 
urn tíma hafði dreymt um. 


Saga Mikleyjar-safnaðar. 

Eftir séra Rúnólf Martcinsson. 

Fyrstu íslendingar fluttu til Mikleyjar árið 1876, og leið 
ekki á löngu, að þar yrði all-stór byggð meðfram ströndinni, 



40 


einkanlega austan á eynni. Fyrstu prestar Nýja íslands, séra 
Jón Bjarnason og séra Páll heitinn Þorláksson, störfuöu báöir 
aö kristindómsmálum í Mikley. Séra Páll fór alfarinn úr 
Nýja íslandi 1879 og séra Jón 1880. Þá varð séra Halldór 
Briem kirkjulegr leiðtogi Ný-íslendinga, og þjónaöi meðal 
annars í Mikley. En hann hætti þar ári síöar—1881. Eftir 
þaö munu hinar upphaflegu safnaðarhugmyndir hafa dáiö út 
hjá Mikleyingum. Um verulega hreyfing í þá átt, aö mynda 
hinn núveranda lúterska söfnuö Nlikleyjar, heyrum vér fyrst 
árið 1886. Fjórtánda dag Febrúar-mánaðar það ár var 
fundr haldinn á Söndum í Mikley, til þess að rœða um safn- 
aðarmyndan. Sá fundr var boðaðr af hr. Jóhanni Straum- 
fjörð og var hann kosinn fundarstjóri. Þann fund sóttu 
seytján karlmenn og nokkrar konur. Allir, sem fundinn 
sóttu, voru víst hlynntir safnaðarhugmyndinni, því af þeim 
karlmönnum, sem á fundinum voru, rituðu allir sig í söfnuð- 
inn nema sá, sem boðaði til fundarins, og hefir hann þó 
sjálfsagt verið hlynntr safnaðarhugmyndinni, þótt hann, 
einhverra orsaka vegna, ekki gæfi nafn sitt á safnaðarskrá. 
Sú stefna var tekin þegar á þessum fundi, að sameinast 
kirkjufélagi voru. Þó heyrðust einhverjar raddir á móti 
því. Þriggja manna nefnd var kosin til að semja safnaðar- 
laga-frumvarp, og var það samþykkt breytingalaust á næsta 
fundi. Voru þá kosnir fyrstu reglulegu embættismenn safn- 
aðarins. Fulltrúar voru: Sigrgeir Stefánsson, Jóhannes 
Helgason og Jón Jónsson ; meðhjálparar: Stefán Friðbjörns- 
son og Lárus Helgason ; féhirðir: Ragnheiðr Þorláksdóttir; 
skrifari: Lárus Helgason. Sjóðr fyrir söfnuðinn var mynd- 
aðr þegar á fyrsta fundi með frjálsum samskotum. 

Þegar á fyrsta fundi var og rœtt um safnaðarhús. Var þar 
til í byggðinni gamalt hús, sein mönnum sýndist heppilegt til 
slíkrar notkunar. Gekkst hr. Jóhannes Helgason mest fyrir 
samningum við eiganda þess, hr. W. Clark, en ekki var þetta 
mál útkljáð fyrr en í Febrúar næsta ár,' og var þá húsið 
borgað með 15 föðmum af eldivið. En með því að hús 
þetta var á austanverðri eynni, koinu brátt fram raddir um 
það, að nauðsynlegt væri að hafa annað safnaðarhús fyrir þá, 



4i 


sem byggi á vestrströnd eyjarinnar, en þó varö ekkert af því. 

Á öndveröu ári 1887 var hreyfing í Nýja íslandi í þá átt, 
að fá séra Magnús Skaftasen, sern þá var prestr á Islandi, til 
að takast á hendr prestsþjónustu þar í héraðinu. Það kom 
bratt í ljós, er því máli var hreyft, að það var almennr vilji 
manna í Mikleyjar-söfnuði, að þetta gæti tekizt. Þráðu 
menn mjög, eftir langvaranda prestsleysi, að eignast andlegan 
leiðtoga. Á fundi 4. Marz 1887 var samþykkt, að Mikleyjar- 
söfnuðr skyldi vera með öðrum söfnuðum Nýja Islands I því 
að reyna að fá séra Magnús. Þetta mál var svo rœtt á fundi 
3. næsta mánaðar, og var þá ákveðið, að Mikleyjar-söfnuðr 
skyldi greiða $60.00 árlega til prests með því skilyrði, að 
söfnuðrinn nyti prestsins að fimmta hlut. En það hefir ekki 
getað orðið að framkvæmd, að söfnuðrinn fengi svo mikla 
prestsþjónustu þá. 

Séra Magnús kom vestr það sumar og gjörðist prestr 
safnaðarins — og þjónaði lionum í nokkur ár. 

Þegar söfnuðrinn hafði urn tíma notið reglulegrar prests- 
þjónustu, fór mönnum að sýnast gamla safnaðarhúsið ekki 
lengr fullnœgjanda fyrir þarfir safnaðarins. Á safnaðarfundi, 
sem haldinn var 25. Apríl 1889, var því fyrst hreyft, að söfn- 
uðrinn byggði kirkju. Voru menn þegar í stað mjög einhuga 
í því máli og fúsir til að leggja fram hver það, sem hann 
gæti, þessu til stuðnings. Þeir, sem á fundinum voru, lögðu 
fram loforð, sem námu $73. Nefnd var kosin til að leita 
styrks þeirra, sem ekki voru á fundinum. Var unnið að 
þessu máli með kappi og áhuga. Ekki voru menn þó búnir 
undir það, að láta verða af bygging það sumar; en næsta 
sumar, 1890, var kirkjan byggð, og er hún all-snotrt hús með 
steinsteypu-veggjum, spón-þaki, forkirkju og turni; en veggir 
eru kalkaðir utan og innan og hvelfing yfir að innan. 

Að þessu má heita að allt hafi gengið vel fyrir söfnuð- 
inum. Menn voru yfir höfuð sáttir og sammála á allri eynni 
um kirkjumál, og mikill meiri hluti eyjarbúa var í söfnuði. 
Reyndar höfðu menn í norðvestr-hluta eyjarinnar orðið 
óánœgðir út af því, að söfnuðrinn sá sér ekki fœrt að koma 
upp samkomuhúsi, sem þægilegt væri fyrir þá að nota, og 



42 


höfðu einir þrír búendr fyrir þessa sök sagt skilið við félag- 
skapinn; en ekki olli þetta neinni almennri óánœgju, og söfn- 
uðrinn mun hafa staðið í blóma eftir sem áðr. En nú dregr 
upp ský á himni safnaðarins. Á fundi, sem haldinn var 
fimmtudaginn 26. Marz 1891, varð tíðrœtt um rœðuefni séra 
Magnúsar Skaftasen, safnaðarprestsins, næsta helgidag á 
undan. Þann dag hafði hann flutt prédikun, sem andmælti 
harðlega fordœmingarkenning lútersku kirkjunnar. Var þetta 
hjá honum að eins inngangr til annars rneira, eins og smátt 
og smátt kom í ljós, þar til hann kom fram sem algjörr 
Únítari. En ekki var öllum þetta ljóst í fyrstu, og voru 
margir í Mikleyjar-söfnuði eins og annarsstaðar í Nýja 
íslandi, sem trúðu honum til þess að hann væri eins vel lút- 
erskr eftir sem áðr. Á þessum fundi var hann ráðinn sem 
prestr safnaðarins fyrir næsta ár, með því skilyrði þó, að hann 
leiddi hjá sér að prédika um fordœmingarlærdóminn. En 
þetta gat auðvitað ekki verið nema bráðabirgðar-fyrirkomulag. 
Eftir því, sem prestrinn varð ákveðnari í trúarafneitan sinni, 
urðu menn ákveðnari ýmist með skoðun hans eða móti henni. 
Út af þessu risu því harðar og vaxandi deilur í söfnuðinum. 

Á fundi 6. Apr. 1891 kom það til umrœðu að segja sig 
úr kirkjufélaginu, en því var þó frestað að sinni. Næsti 
fundr, haldinn 16. Okt. s. ár, var rnjög fjölmennr, og á þeim 
fundi gekk talsverðr hópr manna í söfnuðinn. Voru þá með- 
mælendr séra Magnúsar í algjörum meiri hluta, og var sam- 
þykkt úrsögn safnaðarins úr kirkjufélaginu. Safnaðarnefndin 
hafði á undan fundinum sagt prestinum upp þjónustu hans, 
en sú uppsögn var dœmd ómerk af fundinum. Virtist því 
flokkr þessi vera búinn að ná þeim tökum á söfnuðinum, sem 
hann ekki rnyndi sleppa ; en til var þó í söfnuðinum minni 
hluti, sem var öflugr, vegna þess hann var einbeittr í því að 
yfirgefa ekki hina lútersku trú vora og hið lúterska kirkjufélag 
vort, og þessi minni hluti var ekki til þess búinn, að leggja 
allt vald í hendr þeirra, sem litu öðruvísi á málin. 

Þegar svo var komið, sáu menn fram á það, að söfnuðr- 
inn myndi sundrast, og þá varð kirkjan að deiluefni. Sjálf- 
sagt hefir sú deila meðfram orsakazt af misskilningi manna á 



43 


félagseignum. Sá misskilningr var mjög ríkr hjá oss íslend- 
ingum í Ameríku framan af. Mönnum gekk svo undr seint 
að skilja þá hugmynd, að ólögbundnir mannflokkar geta 
aldrei haldiö neinum eignum. Þeim fannst sjálfsagt, Mikley- 
ingum öllum, sem eitthvaö höfðu lagt til kirkjubyggingar - 
innar, að þeir ætti þann hluta í henni, hvort sem þeir stæði í 
söfnuði eða ekki. Kirkjan var í þeirra augum eins og hluta- 
félag, sem hver ætti þann hlut í,er hann hefði lagt til, þangað 
til honum væri greiddr sá hlutr aftr, þó það væri tekið fram í 
safnaðarlögunum, að hver, sem úr söfnuði gengi, missti allt 
tilka.ll til eignanna. Söfnuðrinn hefir sjálfsagt í fyrstu gefið 
nokkra ástœðu til þessa öfuga skilnings á málinu með því að 
hafa að minnsta kosti einn utansafnaðarmann í byggingar- 
nefndinni. 

Á því tímabili, sem rnenn séra Magnúsar voru í meiri 
hluta í söfnuðinum, var samþykkt, á fundi 15. Nóv. 1891, að 
„kirkjan skuli vera eign allra þeirra manna, sem trúa á þrí- 
einan guð, sem Mikley byggja nú og síðarmeir. “ En víst 
hafa menn litið svo á, aö þessi samþykkt væri einhver breyt- 
ing frá upphaflegri stefnu og hefði ekki lagalegt gildi nema hún 
væri endrtekin síðar ; þvf á þeim sama fundi var það sam- 
þykkt, að bera hana upp til atkvæða á næsta ársfundi safn- 
aðarins í Janúar. En á þeim fundi sundraðist söfnuðrinn. 
I hópi séra Magnúsar voru 19 manns, en að eins 7, sem 
fylgdu hinum upphaflegu safnaðarlögum. Þrír gengu úr og 
tilheyrðu hvorugum flokknum. Úr þessu varð minni hlutinn 
Mikleyjar-söfnuðr, og hélt hann lögum, bókum og eignum 
safnaðarins ; en samþykkt sú, er áðr var nefnd, um kirkju- 
eignina, var aldrei endrtekin. Harðri baráttu var svo haldið 
uppi út af kirkjueigninni í mörg ár, og gjörðist stundum ýmis- 
legt sögulegt í sambandi við það mál. Má nærri geta, að 
þessi fámenni söfnuðr hefir átt örðugt með að berjast fyrir 
tilveru sinni með svo margt á móti sér. Söfnuðrinn hélt því 
ávallt fram, að hann einn ætti kirkjuna, en utansafnaðar- 
menn, að þeir ætti í henni það, sem þeir höfðu lagt í bygg- 
ingarsjóðinn. 

Um all-langan tíma var söfnuðrinn algjörlega prestslaus; 



44 


en haustið 1894 bœttist úr því. Þá kom til Nýja íslands séra 
Oddr V. Gíslason, og réð Mikleyjar-söfnuðr hann fyrir prest 
sinn. Hann þjónaði þangað til á nýári 1900. Þá sendi söfn- 
uðrinn þeim, sem þetta ritar, köllun; en ekki gat þó af því 
orðið,að hann byrjaði prestsþjónustu í Mikley fyrr en snemma 
á árinu 1901. 

Snemma á því vori boðaði hann utansafnaðarmenn á 
fund í kirkjunni eitt sunnudagskvöld. Var þar rœtt um 
ágreininginn út af kirkjueigninni. Tóku þá utansafnaðar- 
menn vel í þær tilraunir að koma á sættum, og var sam- 
þykkt, að hafa skyldi sameiginlegan fund beggja flokkanna 
15. Ágúst það sutnar. Sá fundr lyktaði með fullkomnu 
samkomulagi. Buðu utansafnaðarmenn að sleppa tilkalli sínu 
til kirkjunnar með því skilyrði, að sú gjöf þeirra yrði auglýst 
í öðruhvoru íslenzka blaðinu í Winnipeg. Safnaðarmenn 
gengu að þessu, og var skilyrðinu fullnœgt eins fljótt og 
ástœður leyfðu. Með því var hinu langa stríði lokið, fullkom- 
inn friðr kominn á, en söfnuðrinn hélt kirkju sinni, og var nú 
framtíðin bjartari en nokkru sinni áðr frá því deilan hófst. 

Pleitasta þrá manna úr þessu var að fá kirkjuna vígða, 
og varð það að framkvæmd sunnudaginn 14. Sept. 1902. 
Vígsluna framkvæntdi séra Jón Bjarnason, forseti kirkju- 
félagsins, með aðstoð séra N. Steingríms Þorlákssonar og 
prests safnaðarins. Það var sannkallaðr hátíðardagr fyrir 
söfnuðinn, og margir glöddust, en líklega engir eins mikið og 
mennirnir, sem höfðu borið hita og þunga dagsins í gegn um 
allt stríðið. 

Söfnuðrinn telr nú 60 fermda meðlimi, en 93 sálir. 
Kirkjueignin er metin á $800 og er skuldlaus. Síðastliðinn 
vetr var söfnuðrinn löggiltr samkvæmt lögum Manitoba-fylkis. 

- ^ «-Tr-» o - 

Hr. Pétr Hjálmsson, missíóneri íslenzka kirkjufélagsins, 
ferðaðist í Febrúar-mánuði til landa vorra í Pipestone-byggð, 
sunnarlega og vestast í Manitoba. Prédikaði hann þar þrisvar 
og skírði 5 börn. Á þeirri ferð kom hann og við í bœnum 
Brandon, dvaldi þar nokkra daga, prédikaði tvisvar í kirkju 
safnaðar þess, er tilheyrir kirkjufélagi voru, og skírði eitt 



45 


barn. Meðan hann stóð þar við gisti hann hjá hr. Árna 
Jónssyni, safnaðarstjóra og kirkjuþingsmanni frá síðasta ári. 

Frá því í byrjan Marz-mánaðar og allt til loka Apríl- 
mánaðar var hann á missíónarferðum um Islendingabyggð- 
irnar út frá Manitoba-vatni og milli þeirra. Um þá starfsemi 
hans er þessi skýrsla frá honum sjálfum : 

,,Marz-mánuð dvaldi eg í Grunnavatns-nýlendu (Shoal 
Lake). Messaði þar 6 sinnum; skírði 16 börn; uppfrœddi 
nokkra unglinga í kristilegum frœðum og fermdi 4 þeirra. — 
Meiri hluti manna þáði verk mín þakklátlega, en allir tóku 
mér alúðlega og greiddu fyrir mér, þótt Björn Þorsteinsson 
legði lang-mest í sölurnar með að flytja mig fram og aftr um 
byggðina og að lokum vestr að Lundum. Enn sem komið er, 
er enginn söfnuðr í Grunnavatns-byggð, en horfurnar fyrir 
að hann myndist frernr líklegar. Mesti fjöldi ísl. flytr inn í 
þá byggð, og voru all-flestir önnum kafnir að byggja yfir þá, 
bæði þeir sjálfir og þeir, sem fyrir voru. Margir þessara 
landnema eru hlynntir safnaðarmyndun. Hér eru nokkrir 
menn, sem hugsa meira og betr um trúmál en almennt 
gjörist, og verða þeir hinar öflugustu stoðir kristilegs félag- 
skapar, þegar til þess kemr. Annars verðr það hér eins og 
annarsstaðar, þar sem eg hefi kynnzt ísl. í Canada, að œsku- 
lýðrinn, sem alinn er upp hér í landi, byggir mest og bezt 
lútersku fríkirkjuna, eins og eðlilegt er. 

,,Á pálmasunnudag prédikaði eg í Lunda-sanrkomuhúsi. 
— Dvaldi eg nokkra daga hjá Halldóri Halldórssyni, en síðan 
flutti Jóh. Halldórsson mig alla leið norðr að Manitobavatns- 
sundum (The Narrows). I öllu sýna þeir feðgar og Páll 
Reykdal, að þeir eru af alhug hlynntir kirkjufélaginu. 

,, íslendingabyggðin fram með Manitoba-vatni austanverðu 
er enn mjög fámenn og strjál, og er það skaði, því menn eru 
þar sérstaklega áhugasamir um kirkju og kristindómsmál; 
einkum rná þó tilnefna Jónas Kr. Jónasson og Sigrgeir Pétrs- 
son. En ef byggðin þéttist af ísl., sem sennilega verðr von 
bráðar, þá tel eg víst, að myndist lúterskr söfnuðr undir for- 
ustu þessara manna. Eg varð því miðr að hafa hraðann á, 
því land og vatn var að verða ófœrt af leysingu. Fór að eins 



46 


einu sinni um byggöina, skírbi nokkur börn — io alls (þar af 
7 systkini), prédikaði tvisvar á opinberum guösþjónustusam- 
komum: á föstudaginn langa á heimili Einars Kristjánssonar 
(Narrows-pósthús), en á páskadaginn á heimili Jónasar Kr. 
Jónassonar í Siglunes-pósthéraði. — Síðan flutti Jörundr 
Eyford mig vestr yfir vatn til Kinosota; en þaðan fór eg með 
pósti til Big Point. Komu byggðarmenn all-margir saman til 
guðsþjónustu í hinu nýja samkomuhúsi þar, og prédikaði eg 
fyrir þeim, en eftir það höfðum vér samtalsfund til þess að 
rœða um safnaðarmyndun ; og tóku menn hlýlega undir það, 
mál. — En á fám stöðum mœtir manni eins sannr kristin- 
dómr eins og meðal ísl. í Big Grass. Eg dvaldi þar viku- 
tírna hjá Árna Reyðford, til þess að fara yfir kristindómsfrœði 
með unglingum, sem höfðu þegar búið sig undir fermingu. 
Kristján Jónsson bauð íbúðarhús sitt til guðsþj. samk., flutti 
úr því öll húsgögn, en setti upp borð og stóla, með œrnum 
kostnaði. Síðan messaði eg þar 2. sd. eftir páska og fermdi 
2 ungmenni og tók nokkra menn til sakramentis. Eftir á 
skutum vér áfundi og rœddum safnaðarmyndun. Sérstaklega 
létu þeir Jón Austmann og Jón Skanderbeg í Ijósi áhuga fyrir 
því máli, enda gengu þegar í stað io bœndr í félag til þess 
að framfylgja safnaðarmyndun. Séra Oddr. V. Gíslason hefir 
undanfarið ár þjónað um þessar slóðir, og þó það hafi ekki 
verið nema endr og sinnum, bera samt bygðirnar óræk 
merki kristilegra áhrifa af starfi hans; og það væri sannarlega 
óskanda, að honum entist kraftar til þess að halda því áfram, 
því umfram allt þarfnast þessar byggðir, eins og reyndar allar 
aðrar, manns, sem d v e 1 d i þar tímum saman til þess að 
uppfrœða börn og unglinga og vinna að safnaðarmálum fyrir 
söfnuðina. “ 

--- —-— ---- 

Það slær heldr en ekki út í fyrir ritstjórn blaðsins ,,Verði 
ljós!“, þegar hún er að segja frá því, er gjörðist í missíónar- 
máli kirkjufélags vors á ársþingi þess í fyrra. Umboð, sem 
forseta félagsins var þar veitt, til þess að senda hr. Sigrbirni 
Á. Gíslasyni eða einhverjum öðrum efnilegum guðfrœðingi á 
íslandi köllun hingað, leggr blaðstjórn sú svo út, að kirkju- 



47 


þingiö meö því hafi í verkinu mótniælt því áliti séra Björns 
B. Jónssonar, er kom fram í ritgjörö hans í fyrra í ,,Sam. “ 
um prestaskort vorn, aö guðfrœðingar frá prestaskólanum í 
Reykjavík með skoðunum þeim á biblíunni, sem sá af kenn- 
urunum þar aðhyllist, er mestan þátt á í útgáfu ,,V.l.s“, eigi 
ekkert erindi hingað og myndi ekki mótmælalaust fá inngöngu 
í kirkjufélagið. Hefði hr. Sigrbjörn verið hlynntr þeim skoð- 
unurn á ritningunni, sem það blað hefir svo eindregið haldið 
fram, þá mátti vel leggja þetta þannig út. En þar sem það 
var hér alkunnugt, meðal annars af grein þeirri frá hr. Sigr- 
birni sjálfum, er stendr í ,,Sam. “ frá Október 1901, ,,um 
,kritíkina‘ í Danmörku“, að hann er þeim skoðunum and- 
stœðr, þá nær þessi útlegging engri átt. Meðfram og ekki 
hvað sízt fyrir þá sök, að þessi guðfrœðingr hefir í því tilliti 
heilbrigðar trúarskoðanir, var sérstaklega á hann bent af 
kirkjuþinginu sem œskilegan hingað til samvinnu með oss. 
Þetta hljóta mennirnir, sem standa að ,,Verði ljós! “, að vita. 
En hví þ;i að fleygja þessum ósannindum út í almenning? 
Myndi „niðrstaða hinna vísindalegu biblíu-rannsókna“, sem 
það blað hefir svo mikið gumað af, réttlæta slíkt? ,,V. 1 .!“ 
talar um framkomu séra Björns í ágreiningsmálinu út af 
,kritíkinni‘ sem „kátbroslegan barnaskap“ og sömuleiðis sem 
,,hvalablástr“. En þvað á þá að segja um íramkomu aðal- 
andmælanda hans á íslandi—þessa sérstaklega, sem nú hefir 
verið bent á? 


— Kirkjuþing næsta, sem haldið skal í kirkju Argyle- 
safnaða, á að byrja fimmtudaginn 18. Júní um hádegi með 
opinberri guðsþjónustu. Auglýsing því viðvíkjandi stendr í 
,,Lögbergi“ frá 30. Apríl. I sambandi við kosning erinds- 
reka, sem söfnuðir kirkjufélagsins senda á kirkjuþing, gjöri 
menn svo vel að veita henni athygli. 


— Samkvæmt tilmælum nefndarinnar í sunnudagsskóla- 
máli kirkjufélagsins, samþykktum á fundi hennar í Winnipeg 
25. Júlí síðastliðið ár, verðr sunnudagsskólafundr sá hinn sér- 
staki, er haldinn skal í sambandi við kirkjuþingið, að þessu 
sinni settr inn í það, en ekki eins og í fyrra geymdr þangað 
til eftir þingið. Á sama hátt verðr og nú í ár hagað banda- 
lagsþinginu, samkvæmt ósk bandalagsþingsins í fyrra. 

Séra Stefán Paulson, sem þjónað hefir söfnuði nokkrum 
í New Rochelle í útjaðri stórborgarinnar New York síðan 
hann prestvígðist 1899, hefir nú tekiö við öðru lútersku presta- 



4 8 


kalli mjög álitlegu í bœnum Williamsport í Pennsylvaníu (St. 
Mark’s Luth. Church). Hann er einkar vel metinn meðal 
starfsbrœöra sinna þar eystra og einn meöal þeirra, er mest 
hafa gengizt fyrir því aö mynda kirkjudeild þá hina nýju, sem 
nefnist ,,The Ev. Lutn. Synod of New York and New Eng- 
land“ og samanstendr að eins af ensku-mælandi söfnuðum. 
Þeir hafa skilið sig frá hinum þýzku trúarbrœðrum sínum, því 
samvinnan þótti ervið tungumálanna vegna. En hvorir- 
tveggja heyra General Council til eftir sem áðr. 

ALDAMÓT fyrir 1902 eru fyrir skenrmstu komin út frá 
prentsmiðju ,,Lögbergs“ í Winnipeg. Arsrit þetta er svo 
sem kunnugt er gefið út af prestum ísl. kirkjufélagsins, og rit- 
stjóri þess eins og áðr séra Friðrik J. Bergmann. Þetta er 
12. árgangrinn, og hefir hann orðið næsta síðbúinn. Efn 
,,Aldamóta“ þessara er: þrjú kvæði eftir séra Valdemar 
Briem—,,Tíbrá“, ,,Undir feldi“ og ,,'Hví skáldið þegir“; 
tveir kirkjuþingsfyrirlestrar frá í fyrra: ,,Að Helgafelli“ eftir 
séra Jón Bjarnason og ,,Straumar“ eftir séra Björn B. Jóns- 
son; tvær rœður eftir séra Friðrik J. Bergmann: ,,Hverjar 
kröfur ætti þjóð vor að gjöra til skálda sinna?“ og ,,Ivöllun 
nemandans“; ,,Heimatrúboð“, ritgjörö eftir sama; ,,Undir 
linditrjánum“—bókmenntaþáttr eftir ritstjórann. — Ritið til 
sölu hjá prestunum, hr. H. S. Bardal hér í bœnum og fleirum. 
Verðið 50 cts. —Skólasjóðr kirkjufélagsins nýtr ágóðans af 
sölu ,,Aldamóta“, ef nokkur verðr. 


Hr. Jón Þorvaldsson, guðfrœðis-kandídat, höfundr rit- 
gjörðarinnar í seinasta blaði ,,Sam : Hvcrs vegna trúi eg á 
Jcsúm Krist ?—er útskrifaðr frá prestaskólanum í Reykjavík 
árið 1897, fœddr 1876. Að afloknu embættisprófi hefir hann 
um hríð dvalið í Danmörk til þess að kynna sér kirkjulífið þar, 
sérstaklega starfsemi heimatrúboðsins, sem honum að mörgu 
leyti hefir getizt vel að. Hann hefir síðastliðinn vetr dvalið 
hjá séra Bjarna Símonarsyni, prófasti Barðstrendinga, að 
Brjánslœk, hefir sótt um Stað á Reykjanesi og prestvígist 
væntanlega þangað á þessu sumri öndverðu. 


Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir , ,Sameiningarinnar“. 

ö/ 'ÓS!“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
* vVíavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

vS’// 

„ElMREi. N Æ> dbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögui, \Q'// ,r ð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 

H Vn. 


,,ÍSAFOLD“, laiíf 

S1.50. H. S. Bai. 


sSá Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
- a. ^-Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 


Pr. 


iðja Lögbergs. — Winnipeg. 



